LOG 


HINS 


ÍSLENZKA BIBLÍUFJELAGS, 


SAMÞYKT Á FJELAGSFUNDI 


9. D. JÚLÍ 1855. 


2 LA 


REYKJAVÍK 1855. 


Prentað á kostnað fjelagsins, í prentsmiðju Íslands, 


hjá E. þórðarsyni. 


ú 


þé 


Á 





“ 


lr 
Fjelag þetta, sem stofnsett er árið 1815, skal 
eins hjer eptir, sem hingað til, nefnast: Hið 


íslenzka Biblíufjelag. 


2. gr 

Fjelagsins tilgangur skal vera: að bera 
umhyggju fyrir því, að heilög ritning, (bæði 
hið gamla og nýja testamenti) verði prentuð 
svo opt „á Íslenzkri tungu, að aldrei verði 
hennar skortur meðal almennings á Íslandi. 
Skal það því annast um, að strax sem ein 
útgáfa ritningarinnar má heita útgengin, |en 
það er, þegar ei eru eptir óseldar meir en 
100 bækur,| verði ritningin upplögð að nýju, 
að fjelagsins ráðstöfun, á svo vandaéan hátt, 
að meiningu, orðfæri, stíl, pappír, prentun og 
öðru, sem bezt eru föng á, til að sendast út 


til allra landsins hjeraða til útsölu, með svo 
it 


lágu verði, sem unnt er, að ásigkomulagi 


hverrar tíðar. 


BR 
Fjelagið telur fyrst um sinn einungis reglu- 
meðlimi, en geymir sjer rjett til, síðar meir 
að kjósa sér þá að heiðurs-meðlimum, er það 


finnur þess verðuga. 


4. gr. 

Allir prófastar landsins eru sjálfkosnir, 
sem reglu-meðlimir félagsins; allir aðrir, and- 
legrar eða veraldlegrar stjettar menn, er styðja 
vilja að fjelagsins tilgangi, og gjörast þess 
meðlimir, beri það upp við forseta fjelagsins, 
eða bera láti, svo hann aptur geti, á fundi 
þeim, sem næst þar á eptir verður haldinn í 


fjelaginu, borið það undir fjelagið. 


5. gr. 
Sjerhver fjelagslimur hefur jafnan at- 
kvæðisrjett á fundum félagsins, um þau mál- 


efni, er þar verða upp borin, og getur gjört 


uppástungu um það, sem honum sýnist um- 
varðandi fyrir tilgang fjelagsins, hvort honum 
heldur sýnist á fundinum sjálfum, eða við 
fjelagsins forseta, og þá skriflega. 

6. gr. 

Arstillög af fjelagsmönnum eru ekki á- 
skilin, en fjelagið treystir því, að þeir muni 
styrkja það með fjegjöfum, þegar á þarf að 
halda. 

ll. 

Stjórnendur fjelagsins eru 3: forseli 
skrifari og fjárhyrðir. Biskup landsins er 
ætíð sjálfkjörinn forseti þess, en hinir 2 kjós- 
ist ætíð þriðja hvert ár meðal reglumeðlima í 
Reykjavík, hvar stjórn fjelagsins ætíð hafi sitt 
aðsetur, og má þá sömu aptur kjósa, eptir 
tveggja ára þjónustu, ef svo líkar, og þeir ei 


undan skorast. 


8. gr. 
Eins og stiptprófastur landsins ætíð er 


sjálfkjörinn varaforseti fjelagsins, svo getur 


það einnig, ef því svo líkar, kosið varaskrif- 
ara og varafjárhyrði meðal reglumeðlima sinna 
í Reykjavík, eða þá svo nærri henni, sem 
unnt er, og það á sama hátt og á sama tíma, 
sem í undangangandi grein og 18 gr. er sagt 


um kosningu skrifara og fjárhyrðis. 


4 

Fjelagið hefur sjer ætíð fulltrúa eður 
umboðsmenn í héruðum landsins, og eru pró- 
fastarnir til þess sjálfkjörnir, hver fyrir sýslu 
sína, 

10. gr. 

Forseti ræður því, hve opt, og hvenær 
aukafjelagsfundir eru haldnir (sjá 17. gr.), 
og fer það eptir því, hvað fyrir hendi er í 
hvert skipti til að ráðgast um við fjelagið. 
Hann boðar fjelagsmönnum fyrirfram stað og 
stund, hvar og hvenær mótið á að vera, og 
hvað þar eigi að verða umtalsefnið, að svo 
miklu leyti honum er það kunnugt (5. gr.) 


Hann stjórnar öllum fjelagsins ráðslögunum á 


fjelagsfundum; hann gefur, ásamt með fje- 
lagsins skrifara fjárhyrðinum hinar nauð- 
synlegu inn- og útgjalda skipanir, svo hann 
þarmeð sannað fái reikníngsskap sinn. Hann 
gengst fyrir um endurbót á þýðingu ritning- 
arinnar, svo hún náð fái sem mestri fullkomnun, 
og í einu orði: hann vakir yfir öllu því, sem 


eflt getur heill, heiður og augnamið fjelagsins. 


ls or. 

Skrifari fjelagsins ritar það, sem forseti 
honum umbýður, sjer í lagi það, sem framfer 
á fjelagsfundum, í fjelagsins samkomubók. 
Hann ritar í dagbók fjelagsins innihald sjer- 
hvers brjefs, er fjelaginu til handa kemur, 
eins og líka það, hver úrlausn er felld þar á 
af fjelaginu. Í brjefabók fjelagsins ritar hann, 
að orðfullu, sjerhvert það brjef er frá fjelag- 
inu er ritað til annara. Við sjerhver árslok 
semur hann glöggva nafnaskrá allra meðlima 
fjélagsins. Hann undirskrifar með forsetanum 


sjerhvert fjelagsins bréf, eins og líka sjer- 


hverja inn-og útgjalda skipan til fjárhyrðis, 
og er forsetanum liðsinnandi í öllu því, er 
efla má og styrkja fjelagsins tilgang og heillir, 
og að lyktum geymir hann vel og vandlega 
öll þau skjöl og bréf, er fjelaginu viðkoma, og 
sem eru ekki sjerílagi fjárhyrðis sýslaninni 


viðvíkjandi. (sjá 14. gr.) 


12. gr. 

Fjárhyrðir annist vandlega um fjárstofn 
fjelagsins. Hann ritar sjerhver inn-og útgjöld 
fjelagsins jafnóðum, og þau að hendi bera. 
með rjettri dagsetningu og upphæð í inn- og 
útgjaldabók fjelagsins og gefur gjaldendum 
um það viðurkenningu. Hann gjörir árlegan 
reikningsskap fyrir meðferð á fjelagsins fje, 
svo greynilega sem unnt er, og sannar hverja 
grein reikningsskapar síns, er sönnunar þarf, 
með skilríkum þeim, er þar til heyra. Þessi 
reikningskapur á að vera kominn forsetanum 
til handa fyrir aðalfund fjelagsins, er getið er 


um í 17. gr., og skal hann einnig, við reikn- 


Ti 


2 


ingskapar árslokin bókaður vera í inn-og út- 
gjaldabók fjelagsins, og þar undirskrifaður af 
fjárhyrði. Í sömu bók skal. þá einnin vera 
bókuð nákvæm uppteiknun allra þeirra skulda- 
brjefa, sem tilheyra fastastofni fjelagsins, með 
tilgreyndu nafni, númeri og dagsetningu hvers 
skuldabrjefs, og upphæð bæði innstæða og 


vaxta. 


13. gr. 
Reiknings-ár fjelagsins byrjar 1. júlí ár- 


lega, og endar 30. júní næst á eptir. 


14. gr. 

Fjárhyrðir er í 7. grein talinn einn af 
stjórnendum fjelagsins, ásamt með forseta og 
skrifara, en þessir allir eru fyrir einn, og einn 
fyrir alla, fjelaginu ansvarlegir fyrir fje því, 
er fjelagið á í fjárhyrðis höndum, og má því 
forseti og skrifari, svo opt sem þeim sýnist, 


skoða hjá fjárhyrði bæði inn- og útgjalda 


10 


bók fjelagsins, og fje það, sem eptir henni á 
að vera hjá fjárhyrði á reiðum höndum. For- 


sómi þeir þetta, er það þeirra ábyrgð. 


T9T 

Það er mæltí 9. gr., að prófastar lands- 
ins sjeu sjálfkjörnir fulltrúar og umboðsmenn 
fjelagsins í hjeruðunum. það er því ætlazt 
til af þeim, að þeir beiðist gjafa til fjelagsins, 
og veiti þeim móttöku; að þeir annist um 
óhulta geymslu þess af biblíunni, sem hverj- 
um þeirra mætti verða sent að stjórnend- 
anna ráðstöfun til útsölu, selji það með ákveðnu 
verði þeim, er girnast að kaupa, og standi 
fjelagsfjárhyrzlunni skil á andvirðinu. Líka 
væntir fjelagið þess af þeim, að þeir, hver í 
sínum verkáhríng, annist um, að sem flestir 
liðsinni fjelagsins tilgángi með gjöfum og 
tillögum, og í einu sem öllu styðji í hjeraði 


sínu hag fjelagsins. 


11 


16. gr. 


Einginn af embættismönnum eða fulltrú- 
um fjelagsins má að svo stöddu vænta neinna 
launa af sjóði fjelagsins fyrir störf þau, er 
lög þessi leggja þeim á herðar, en goldið skal 
af fjelagssjóði bæði innkaup embættisbóka, 
og skriffaung þau, er til brjefaskripta þarf, þegar 
þess er sanngjarnlega krafizt. Burðar-peníng- 
ar fyrir brjef og penínga til fjelagsins borgist 
einnig af fjelagssjóði, eins og líka hver þau 


2 


störf í fjelags þarfir, sem meira er í varið. 


rr 
Einn er fjelagsfundur lögskipaður, og 
skal hann haldinn vera næsta rámhelgan dag 
fyrir Synódus, sem nú er haldin 10. júlí 
árlega. Aðra eða aukafundi, kallar forseti 
saman, eptir því sem stjórn og störfum fje- 


lagsins hagar. 


12 


18. gr. 

Einungis á aðalfundi fjelagsins skal skrif- 
ari og fjárhyrðir vera kjörinn, það ár, sem 
kosníng þeirra „eptir 7. gr. að ber. Einungis 
á þeim fundi má breytingu gjöra á lögum 
fjelagsins; þá skal einnig veréa framlagður 
reikningskapur fjárhyrðis, og 2 menn valdir 
til að. gagnskoða þennan reikningskap, og 
gjöra þar við þær athugasemdir, sem færi er 
á, en forseta og skrifara má ei kjósa til þessa 
starfa. Nýja fjelagslimi má eins kjósa á 


aukafundum. 


19. er 


Fjárhyrði skal af forseta gefið færi á, 
að svara þeim athugasemdum, sem gjörðar 
kynnu að verða við reikningskap hans, en 
forseti og skrifari felli lok á það, sem á 
milli ber, ef nokkuð er, en þó má fjárhyrðir 


skýrskota úrskurði þeirra um þettta til fje- 


13 


lagsins ályktunar á næsta fjelagsfundi, ef 


honum svo sýnist. 


A 


Á fjelagsfundum skulu atkvæðin gefin á 
skrifuðum seðlum, þó má forseti velja aðra 
aðferð til atkvæðagreiðslu, þegar svo 


sendur á. 


Fjelagsmót eru ei lögmæt með færri 
fjelagsmönnum en 7, að stjórnendum fjelags- 
ins meðtöldum. Sá, sem ekki sjálfur mætir 
A fjelagsfundi, má ekki gefa öðrum atkvæði 


sitt til meðferðar. 


A tr 


Þegar lög þessi eru samþykkt af öllum 


fjelagslimum, skulu þau. verða prentuð á kostn- 


14 


að fjelagsins, og gefins úthlutað til fjelags- 


manna. 


A 


